Magais fachgen bach ac anwyl 

Ar fy mron mewn trafferth mawr, 
Dio, ti yw'r bachgen hwnw, 

'Nhad ym ble'r wyt ti 'nawr; 
Maith yw'r amser er y'th welais, 

'Machgen anwyl wyt ti'n iach, 
Os na elli ddyfod drosodd, 

Anfon lythyr, Dio bach: 












2 an 
Î 


Pan y gwenit yn fy ngwyneb, 
Pan chwareuaist o gylch fy nhra'd, 
Codai hiraeth yn fy nghalon, ï 
Am dy anwyl, anwyl dad; " 
Do, dy codais dan fy nwyfron, 
Y mae hiraeth mawr a chlwy', 
Ond maith oeraidd diofalwch, 
Heddyw codi hiraeth mwy. 


| Gauaf oer yn fyr diweddaf, 
Annwyd lawer dygais hi, 
Peidiais cwyno rhag cwtogi, 
Gronyn ar dy lawnder di; a 
Nid oes rhaid i wraig y tafarn, | 
Nag i'th flys dy hun gael cam, 
Os yw'n annoeth 'spario dimau, 


Ga'd yn anghof cwyn dy fam. 
Caled yw fy nhamaid bara, 


Iê, caled iawn a phrin', 
'Tra mae 'mhlentyn,mi obeithia, | y'i 

Gyda'i fara a'i wenith gwyn ; | Ŵ 
Tra fuoch di fy mhlentyn anwyl, 

Wrth dy fwrdd heb nych na nam, o 
Os nad yw yn ormod gofyn, ; 

Cofia damaid gwael dy. fam. 


Os nad yw yn ormod hyfdra, 
Ar afradlon lencyn hael, 

I adgofio pwy a'i magodd, GW 
A bod ganddo fam i'w chael ; 


â d 
MR 


ae P—_— — Es 


” w. Wy O a zi 
FO PF Pb NU 
Ye c & “en Fd 








5 


*.*, _ Fallai y goddefi i mi, 
Dio bach, heb dybied cam, 
Y I ryw fenyw a adwaenost, 
- Ddweyd fod genyt tithau fam. 


Os na elli ddyfod drosodd, 
Os na elli'm helpi ddim, 
Beiddiaf gofyn un peth ì tì, 
F'allai rhoddi hwnw im'; 
ŵw Careg fedd nid wyf yn ddysgwyl, 
Gormod im' gan hiraeth iach, 
Dyro ddeigryn wrth fy nghofio, 
Dim ond deigryn, Dio bach. 





ŵ 
un A 
IN 


























An 
yw 















' EMYN. gd 
Bendithaist coed y meusydd o'r AD Hed yg ardd hb 
Porthaist bum.mil werin at bump torth fara 'baìdd y FE 
Yn Cana Galilea ti droist y dwr yn win, | 
O Dduw rho im' CHOR o'r m caeth bechodau blin, Ŵ 
* ' Ŵ' 
Ti gedwais Noah rhag diluw, tì gedwais Lot rhag tân, î | 
Ti gedwais yn y ífwrnes y tri llancifanc glân; Ad 
Ti gedwaist Daniel hynod. ym mysg y llêwdd hen, î 
Er GN oedd ei uu miagorodd un o'i ên... MW 
Weli ai y 'claf o'r parlys, a'r wraig o'r dyfrlif wa'd, Î 
Arweiniaist gynt yr Israel o'r Aipbti i Canaanwlady. |. O'R, 
“A Phedr ar y dyfroedd ti ddaliest ef i'r lan, rs ' 
o Arglwydd, cofia finnau nad wyf ond eiddil gwan. *--. i“ 


Mi welaf fyrdd o frodyr 'nawr odd eu cadwynau'n nydd 
' Rhai fu fel Mn AN o fewn Tn A dir; s 





